CAN O HANES 
TATIRSIRARDDEGCYMRU. 


YN Y DYDDIAU GYNT. 


——————— — 


2^ Sir Fon, 47 plwyf. 


Mae sit Fôn a thref Beanmares, 

A'r mor o'i hamgylch, hynod hanes, 

Cron â gwastad, heb fawr fynydd, 

Llawn o yd a phrinder coedydd 

Ceffylau teg, gan mway'n wynion, 

Defaid lawer, arhai'n llwydion, 

Ychain mawrion oliw'r faeddu, 

Goreu o'u hychder sydd yn Nghymru. 

Mae llongau a chychod mân a mawrion 

“w Ô ddentu hon hyd fôr y ' Werddon ; 

Pob ydau ffrwythlon ìi wneud bara, 

Caws ymenyn, llaeth, helaetha, 

Pobl gryfion o'r un grefydd, 

Yn dal yn glos i gadw'u 'glwysydd ; 

Y mae rhai'n yn fawr, yn fychan, 

Yn myn'd heb erlid i'r un gorlan. 

Gwaith y merched fwya' o'r flwyddyn, 

Nithio a thrin yr yd a'r enllyn, 

Rho'i gwlaneni y maent i'w nyddu, 

A'rbrethyn druttaf,gorêu yn Nghymru. 


“Sir Gaernarfon, 68 plwyf. 


Yn nesa'i hon mae Sir Gaernarfon 
Sydd yn llawn o greigiau mawrion, 
Caerynarfon, Aberconwy, 

Dyma'r ddwy dref gryfa'n Nghymrn. 
Magwraeth mawr o bob nifeiliaid, 
Ceifylau, gwartheg,ceifr, defaid; 
Llawn llwynogod sydd o gwmpas 

Y Wyddfa mynydd ucha' o'r deyrnas. 


O 'Fionydd hyd eitha' Creuddyn, 
Llawer iawn o wlan ac enllyn; 


Bara ceirch sydd yma lawer, 

O gaws, ymenyn, a llaeth lawnder. 
Holltir ei ysgythrawg greigiau, 

Daw mŵn iddynt o'i mynyddau ; 

Ac ffe ddygir llechi ddigon, 

O greig erfawr swydd Gaernarfon. 
Pobl ystwyth, bywiog, lysti, 

O) rai gwrol yn rhagori: 

Y maent hwy yma'n myn'd yn ddiddig, 
Dan'r un bugail ond ychydig. 

Y merched hyn sy' swiod odiaeth, 
Yn gwneud yn hylaw enllyn helaeth; 
Gwlaneni a nyddant yno enyd, 

A brethynau purion hefyd. 


Sir Feirionydd, 34 plwyf. 
| Sir Feirionydd uchel fryniau 
Mynyddoedd lawer llawn o greigiau, 
Gwelltog, llawn yw o fagwraeth, 


Pob anifeiliaid yn dra helaeth, 

Mae blawd ac ŷd yn dyfod iddi, 

Ac enllyn fwy yn myn'd ohoni ; 

O gaws ymenyn amser ffeiriau, 
Llawna'n Nghymru yw tref Ddolgellau; 
Oddeutu'r Aran a'r Ardndwy, 

Mae'r defaid cigog brasa'n Nghymru; 
Bara ceirch sydd yn mhob annedd, 
Caws, ymenyn, llaeth, ddigonedd, 
Pobl llìwus ddigon llawen, 

Lleia' eu malais a chyntigen,. 

Clir am ddarllen ac am gann, 
Ysgolheigion goreu yn Nghymru. 
Gwneud enllyn glanwaith, beth aneiri” 
O Nanmor hyd yn Mhennantigi, 
Nyddu gweoedd wrth Ddolgeilau, 
Merched Penllyn am wau 'sanan, 




































Sir Ddinbych, 57 plw)j 


Sir Ddinbych ydyw y bedwerydd, 

Nid llawer iawn sy'n hon o ! fynydd; 
Dyífryn Clwyd a gwaelod Maelor, 
Nid oes mo'i gweìlo Fôn i Ddofor- 


Ar graig yn.Ninbych er hen oesoedd 
Yr oedd. y Castell mwya' o'r siroedd ; 
Glwys yw Gwrecsam, teg ei chloc hdy,. 
Dyna'r dref sydd hardda; yn Nghymru, 


Glo a chalch sydd yn hon. yma, 

Gwenith coch yw'r llafur. amla”; 

Ychydig gaws, ymenyn helaeth, 

Âc yn aml bosel deulaeth. 

Mae'n amla'r dynion goreu eu doniau, 

Meb lwon ger win ar en geiriau, 

Yn myn 'd i'w heg'wy sydd. yn dra 
mynych (bych. 

Ond rhai sy'n Ngwrecsam ac yn Nin- 

Dyma unig wlad y lliain, 

Aml hyswì, troliau bychain; (gwlanog, | 

Gwneud, gweoedd culion” geirwon,n| 

O BLaurhaiadr : Lyn Ceiriog, 


Sir Fflint, 27 Plwyf. 


Sir y Fflint sydd nesa' o'r cyfan, 
I allu byw ar eì stoc ei hunan, 
Glo a chalch, a halen, haiarn, 
Coed a gwair, ac ŷd yn gadarn. 
Plŵm ac arian sy'n r hagori, 
Oddiar y siroedd yu aneiri” 
Y gwenith goreu yn Nu. n 
unman, (lan, 

O ddeutu'r Ddiserth, Gronant,Rliudd- 
Er bod y gwenith goreu yma, 
Bara mwncwr haidd sydd amla, 
Ymenyn, llaeth sydd o'r helaethaf, 

..A phrinder caws sydd yno fwyaf. 
Pobl weddol, ddeddfol ddiddig, 
Mwrynwych odiaeth, tyngu ychydig; 


2 


| 


| 


vf. | Ond eu bod, mewn amryw fanau, 


Ye gwneud chwar 'yddiaeth ar y Suliau. 


| Nid yw'rmerched hyn trwy'rflwyddyn, 
Yn nyddu fawr wlaneni a brethyn; 
| Golchï plwm, yn ddyfal ddewredd, 


- 


. 
a 


' A nyddu lliain cywrain cwyraidd. 


Sir Drefaldwyn,47 Plwyf. 


Sir Drefaldwyn, teg ddyffrynau, 
Lle mae'r Coed a'r tiroedd goreu, 
Ceffylau glandeg maent yn fagu, 
A'r ychen brigog teca yn Ngliymru, 
Cwmpas Dyfi a Chedeweu, 
Dau le hyfryd, dolydd Hafren ; 
() Lanidloes i Fachynllaeth, 

Defaid lawer, gweoedd odiaeth. 


Pohydaurhywiog, rhŷg sydd amlaf, 
Gwenith nawsedd ei phen isaf, 
A thri enllyn ar eì byrddau, 


| Dyma'r wlad sy'n ffario orau. 


| Pobl lân, fon ddigaidd hefyd, 

Ond fod rhaiyn tyngu' n ynfyd; 
Ynmyn'di' i'r llanau ^n abl llawnion, 
Heêbfawra'u zwresam dynu'n groesion; 
Mwyaf swydd y merched hyny, 
Gwneud gwlanenì meipa yn Nghymru, 
O graig Wreiddini Langynog, 

Nyddu lliain heimp godidog, 


Sir Faesyfed, ô2 Plwyf, 


Nesa i hon yw Sir Faesyfed, 

Lle maellawer iawn e ddefaid; 
Gwlybion gaeau, sychion, fynydd, 
Rhywiog yw eu bryniau a'u bronydd. 
Gwair ac ydau, a rhai coedydd, 

Cryn fagwriaeth,aml fynydd, 

O bont y Glasi blwy'r Bngeildy 

Y mae'r gwlan rhywioca yn Nghymru. 
Pob math o ŷd sydd yn hon yma, 





Ond bara rhŷg yw'r ymborth amla, 


3 


Ymenyn, caws, sy'n aml ynddi, 

A bwytta'n newyddion rai o'r rhei'ny, 
Seis'nigaidd iawn yw'r bobl hwythau, 
.A digon mwynion yn mhob mannau, 
, A rhai am ryw fatterion cwmbrus, 

Yn myn'd yn aml o flaen Ustus 


Rhan o waith y merched cywrain, 
Yw nyddu peth i'w rhaid eu hunain, 
Trin eu gwlan i fyn'd i'r farchnad, 
Gwau'r hosannau oddeutu Rhaiad. 


Sir Frecheiniog,61 Plwyf. 
Wrth ochr hon mae sir Frecheiniog, 
Mynyddoedd mawr a mannau cribog; 
Y Muallt rhosydd tiroedd oerllyd, 
FRhai mynyddau a choedydd hefyd. 


“*'Tiroedd da a choed ddiogel, 
O'r Gelli i Dalgarth, Cerrig-Hywel 
Ac gwmpas Aberlionddu, 
Dyma'r dref gyfoethocca yn Nghymru, 
Ac yn hon mae Protestaniaid, 
A thair eglwysiiddynt fyned, 
Ond hyd eu gwlad mewn amryw fanau, 
Mae” rhai'n pregethu hyd eu teiau. 
Haidd a gwenith a hefyd rygau, 
Caws a 'menyn sydd mewn mannau, 
Purion bara ceirch diogel, 
. Yn ngwlad Mualltae yn Llywel. 
Gwna'r merched hyn yn gofus gyfan, 
Bob gwaith hyswii mewnac allan ,. 
Gwau'r hosannau trwy'r holl flwyddyn, 
O Lanfairhyd yn Abergwesyn, 


Sir Fynwy, 127 Plwyf. 


Sir Fynwy ar hon sydd yn terfynu, 
Dyma'r fro gyfoethocca yn Nghymru; 
Gwenith lawer iawn sydd ynddi, 
Dyffrynoedd teg o ddeutu'r Fenni, 


Gwair ac ydau a llawn o goedydd, 
Porfa las ar lanafonydd , 


s 





Pob gwaith haiarn y sydd ynddi, 

A llaweriawn yn myn'd o honi, 

Pob ŷd ond rhyg sy'n hon yn tyfu, 
A*r bara gwenith goreu yn Nghymru ; 
Ychydig 'fenyn a chaws caledion, 
Cawl y.cenin diod ddigon, 

Calch i'r tir, glo ydyw'r tanwydd, 

A hwnw i spario llosgi'r coedydd ; 
Pobl weddol teg eu ymddygiad, 

A rhai'n ddylionam addoliad, 


Gwaith y merched hyn yn uniôn, 
Nyddu rhai gwlaneni meinion; 

Trin Sider o'r Perllannau tewfrith, 
A gweithio hetiau gwelit y gwenith. 


Sir Forganwg, 218 Plwyf. 
Nesa'i hon mae sir Forganwg, 

A'r tai gan galch yn wynion amlwg ; 
Ugain castell fu yno i fynu, 

Amdloa chalch man llawna'n Nghymru, 
Gwartheg mawr yn goch a brithion, 

A blew erin a phennau crynion: 
Glanweithia eglura tref yn Nghymru, 
Gloywaf tai yw Abertawy. 

Bara gwenith amlaf llafur, 

O dref Caerdydd i flaen y Browyr ; 
Caws rhesymol, ymenyn dichlyn, 
Mewn picynaucawlycenin, 


Llawen bobl ddoniol ddeunydd, 

Mae telynau ar barwydydd, 

Iddynt ganu wrth eu pleser, 

Ryw dôn hrifwyn dyna eu harfer, 
Mae'r merched hyn yn anian esmwyth, 
Yn trin eu tai yn lani'w tylwyth; 
Gwau'sanau a chludo gloi'r llongau ; 
Gwneud hettiau gwellt wrth Abertawe, 


Sir Gaerfyrddin,87 Plwyf. 


Mae sir Gaerfyrddin nesa'i hyny, 
A hono o dir yw'r fwya'n Nghymru ; 











4 


Defaid lawer sydd yn bendant, Hwy wnant, yn fanwl ddal i fynn, 
O amgylch Ystrad-ffin a Phumsant. A'r bonddigion hardda yn Nghymru. 


Teg yw'r tai sy'n nhref Caerfyrddin, | Gwau 'sanaw'r haf mae'r merched heini, 


O heol Awst stryd y Brenin ; At ffeiriau'r Rhos, gan lawer hyswi; 
A'r bag-pipes sy'n amla'n canu, Rhai gwlaneni at eu pwrpas, ^ 
I'r priodasau mwya'n Nghyinru. A phawb i'w deulu frethyn dulas, & 
A phump o'i threfydd ar lan Tywy, Sir Benfro, 145 Plwyf. 
O Lacharn hyd yn Llanymddyfri; î 

Gwrychoedd union gwedi eu planu, Mae Sir Benfro ynnesai hyny, 

Am hyny'rhwsmyn goreu yn Nghymru, | O foch ac ŷd, y ìawna yn Nghymru; 
Pob llafur, lawer sy'n hon yma, Maesydd mawrion, sychion llydain, 
Bara haidd a llech yn amla”, Planwydd union o'r coed du-ddrain: 
Caws a menyn sy'n eu goror, Caws a 'menyn sydd yn benaf, 

A chawl eitin yn eì dymor, Bir a geir, a'r bara garwaf; 

Gwaith y merched hyn yn union ; 'N Mhenfro Dinbych, Hl winoedd Dewi, 
Brethynau teg, gwlaneni breision, Y cig a'r py 'sgod sydd i'w pesgi. 

Ac yn eu blaen yn gwau'r hosanau, | Mae'r rhai'n yn bobl iachus, ,bybur, 


O Gaio hyd Gil-y-cwm yn Myddfai, Heb geisio fawr o'u seigiau'n segur 
: h Gan drin yr ŷd yn benaf beunydd, 
Sir Aberteifi, 64 Plwyf. A rhai'n ei gludo ì lawer gwledydd. 
Nesai hon sir Aberteifi, Mae rhai a'u gyrfa tu ag Arfon, 
Plwm ac arian lawer sy' ynddi; Hyd gwr y mor i gaerau Meirion; 


Mynyddoedd mawr a gwelltog, meith- A enllyn adref'a 'ddont ddigonedd, 
O Glydogau i ben Plymlumon. (ion, Am yddu'r Gwanwyn o dir Gwynedd, 


" 


Ceffylau a defaid, c'ledion beunydd, Mae gorchwyl odiaeth y merchedau, 
Sy'n mhob cwr o'r môr i'r mynydd, Myn'd yn blaid i raid yr ydau, 
Tyaenf liwy” h fuddiol iawn ì feddu, Gyda' u:byswiaeth, helaeth, haelwych 
I'r sawl a'u gyro'n orau yn Nghymru, Aci'rllin fonedd darllaw 'n fy nych, j 
Caws, ymenyn, a chawl erfin, tr 
Ceirch man a haidd,a rhyg awn ddibrin; 
Wrth fesur tel am fara i? i'r tylwytb, 


Gwerthu'r llall yn Aberystw yth. 
Y bobl hyn sydd yn rhy-drwm, 
Pan ddel cydio ymaflyd codwm, |... J. JONES; ARGRAFFYDD, LLANRWST. 





